Sadaka 


Mafi Girman Siffar Soyayya 


Bari dukan abubuwanku su kasance da kauna. 


1 Korinthiyawa 16:14 


Ko da yake ina magana da harsunan mutane da na mala'iku, 
amma ba ni da kauna, na zama kamar tagulla mai sauti, ko 
kuge mai ruri. 


Ko da yake ina da baiwar annabci, na kuma fahimci dukan 
asirai, da kowane ilimi: Ko da yake ina da bangaskiya duka, 
har zan iya kawar da duwatsu, amma ba ni da kauna, ni ba 
kome ba ne. 


Ko da yake na ba da duk abin da nake da shi don in ciyar da 
matalauta, ko da yake na ba da jikina don a kone shi, amma 
ba ni da kauna, ba ya amfani da kome ba. 


Kauna tana dawwama, tana da kirki; soyayya ba ta kishi; 
Kauna ba ta yin girman kai, ba ta yin girman kai, ba ta yin 
rashin gaskiya, ba ta neman nata, ba ta saurin fushi, ba ta yin 
tunanin mugunta: Ba ya murna da mugunta, amma yana 
murna da gaskiya: Mai hakuri da kome, yana gaskata kome, 
yana sa zuciya ga abu duka, yana hakuri da kowane abu. 


Kauna ba ta Karewa har abada: amma ko annabce-annabce 
ne, za su Kare: ko harsuna sun kasance, sai su gushe. ko ilimi 
ya kasance, sai ya gushe. 


Domin mun sani a wani bangare, kuma muna yin annabci a 
wani yanki. Amma sa'ad da abin da yake cikakke ya zo, sa'an 
nan abin da yake wani bangare zai shafe. Sa'ad da nake 
karami, na yi magana tun ina yaro, Ina fahimta tun ina yaro, 
Ina tunani tun ina yaro: Amma sa'ad da na zama mutum, na 
kawar da abubuwan kuruciya. Domin yanzu muna gani ta 
gilashi, duhu; amma sai fuska da fuska: yanzu na sani a wani 
bangare; amma a lokacin zan sani kamar yadda kuma aka san 
ni. 


Kuma a yanzu bangaskiya, bege, kauna, su ukun. amma mafi 
girman wadannan shine soyayya. 


1 Korintiyawa 13 


Ku yi tsaro, ku dage cikin bangaskiya, ku zama kamar 
maza, ku karfafa. Bari dukan abubuwanku su kasance da 
kauna. 1 Korinthiyawa 16:13-14 


Saboda haka, ku yafa, ku zababbu na Allah, tsarkaka, 
kaunatattuna, jinkai, nasiha, tawali'u, tawali'u, jimrewa; Ku 
yi hakuri da juna, kuna gafarta wa juna, in wani yana da 
husuma da wani: kamar yadda Almasihu ya gafarta muku, 
haka kuma ku yi. Fiye da wadannan abubuwa kuma, ku 
yafa kauna, wadda ita ce daurin kamala. Bari salamar 
Allah ta yi mulki a cikin zukatanku, wadda aka kira ku cikin 
jiki daya zuwa gare shi. Kuma ku gõde. 

Kolosiyawa 3:12-15 


Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu 
Almasihu su tabbata a gare ku. Dole ne mu gode wa Allah 
kullum saboda ku, 'yan'uwa, kamar yadda ya dace, domin 
bangaskiyarku tana karuwa Kwarai, kuma Kaunar da kuke 
yi wa junanku duka tana dadawa. Domin mu da kanmu mu 
yi alfahari da ku a cikin ikilisiyoyi na Allah saboda 
hakurinku da bangaskiyarku cikin dukan tsanantarku da 
kuncinku da kuke jurewa: 2 Tassalunikawa 1:2-4 


Yanzu karshen doka kauna ce daga cikin tsarkakakkiyar 
zuciya, da lamiri mai kyau, da bangaskiya marar-gara: 


Domin haka muna fama muna shan wahala, domin muna dogara 
ga Allah Rayayye, wanda shi ne Mai Ceton dukan mutane, 
musamman na masu ba da gaskiya. Wadannan abubuwan umarni 
da koyarwa. Kada kowa ya raina kuruciyarki. amma ka zama abin 
koyi ga masu bi, cikin magana, cikin zance, cikin kauna, cikin 
ruhu, cikin bangaskiya, cikin tsarki. Har in zo, ku ba da damar 
karatu, da gargadi, da koyarwa. 1 Timothawus 4:10-13 


Amma a cikin babban gida ba kwanonin zinariya da na azurfa 
kadai suke ba, har da na itace da na kasa; wasu kuma don 
girmamawa, wasu kuma don rashin mutunci. Idan kuwa mutum 
ya tsarkake kansa daga wadannan, zai zama kayan daraja, 
tsarkakewa, dacewa don amfanin ubangijin, kuma a shirya shi ga 
kowane kyakkyawan aiki. Ku guje wa sha'awoyin kuruciya, amma 
ku bi adalci, bangaskiya, kauna, salama, tare da wadanda suke 
kira ga Ubangiji da zuciya daya. Amma tambayoyin wauta da 
rashin koyo su guje wa, sanin cewa suna rigima tsakanin jinsi. 

2 Timothawus 2:20-23 


Amma karshen kowane abu ya gabato: saboda haka ku yi 
hankali, ku kuma kula da addu'a. Fiye da kowane abu, ku yi 
kauna mai zafi a tsakaninku: gama kauna za ta rufe yawan 
zunubai. Yi amfani da karimci ga juna ba tare da bata ba. 

1 Bitrus 4:7-9 


Ban da wannan kuma, ku ba da himma, ku kara wa 
bangaskiyarku nagarta. da ilimi mai kyau; Kuma zuwa ga 
tawali'u; kuma zuwa ga tawakkali hakuri. da kuma hakuri ga 
ibada. Kuma zuwa ga ibada ga alherin 'yan'uwa; da kauna ta 
'yan'uwa. Gama idan wadannan al'amura suna cikinku, suna da 
yawa, za su sa ku zama bakarara ko marasa amfani cikin sanin 
Ubangijinmu Yesu Almasihu. 2 Bitrus 1:5-8 


